Kuchukua Mkopo Kwa Ajili Ya Kumpeleka Mzazi Hajj Inafaa? 

SWALI: INAFAA, KUJITOLEA KUMPELEKA MTU HAJJ KWA PESA ZA 
DENI, YANI (LOAN)? ANAWEZA KUCHUKUA MTU LOAN KUMPELEKA 
MTU HAJI, ALAFU AKALIPA LILE DENI KWA UTARATIBU, YANI KIDOGO 
KIDOGO? LENGO LA KUCHUKUA HIO LOAN NIKUA:- MTU HUNA UWEZO 
WA KUMPELEKA. IJAPOKUWA TUNAVYO JUA KATIKA NGUZO ZA 
KISLAMU NI KUA: i. SHAHADATU ANLAA-ILAHA-ILLAH LLAH, WAANNA- 
MUHAMMADAN-RASULULLAH, ii. WAIQAMI-SWALATY, iii. WAIITAI- 
ZAKATI, iv. WASWAUMU RAMADHANA, v. WAHIJJUL-BAITY 
MANISTATWAA-ILAYHI SSABIILA LAKINI STILL UNATAKA KUNAFANYA 
JAMBO HILI, UKIWA NAIMANI KUWA UTAKUWA NA UWEZO WA 
KUTEKELEZA JAMBO HILI, LAKINI KITARATIBU ( KIDOGO KIDOGO). 
UNAE MDHAMIRIA HIO SAFARI NI MTU MZIMA, KWAHIO KUNA HOFU 
YAKUA WAKATI UTAKAPO ZIPATA PESA HIZO KWA KUCHANGA 
MWENYE KUPELEKWA ANAWEZA KUWA HAYUPO TENA DUNIANI, AU 
WEWE MWENYEWE UNAWEZA KUWA HUPO DUNIANI PIA, AU UTAKUA 
UMESHIKIKA MA MAS’ULIA MENGINE. UNAHAMU YA KUMFANYIA 
JEMA LA DUA NA AKHERA HUYO MTU, YANI NIKAMA JAZAA YAKO 
KWA ALIYO KUFANYIA WEWE, IJAPOKUA ITAKUA NI JAZAA NDOGO 


SANA, KULINGANA NA YALE ALOKUFANYIA WEWE. YANI KWA KIFUPI, 


MTU HUYO NI MZAZI WAKO. TAFADHALI NDUGU ZANGU WAISLAMU 
NISAIDIENI KWA SWALA HILI! MIMI NDUGU YENU KATIKAISLAM. 


JIBU: 

https://www.islamkingdom.com/sw/kuchukua-mkopo-kwa-ajili-ya-kumpeleka-mzazi- 

hajj-inafaa 



